| GWYDDOR 


VC HOD. 


. - Plal.8.3,4. - 
Pan edrychwyf ar dy nefoedd, 
gwaith dy fyſedd, y ler ar 


' ſer, y rhai 4 ordeniaift. 


Pa betb » > dyn itt iwp w go - 
— F774 a af? 


F- 


BISDY 
*” 


—— 


Cn CE 


a4 


| Frintiedig » yn Llundain;. 
LORT>-. >.» 


Gwyddor vchod. 


. "'Plalm8.3,4 - 
Wrth edrych ar 'y nefoedd faith: 
a gweled gwaith dy fyſedd. 
Tr Hanlcar leuad grow, ar Ser- 
mewn treſn ag amlder rbyfedd. 
Pa beth yw dyn f ( Rhyfeddon +) 
par fyddit di.yw gofio, © 
New fab dy marwol (liwch » llawr): 
pan wneit ti'n fawr am dan! 


I, Ad. yw Duw CEN 
! — 5 "To | 
 Duwyw 'r mab yy cyfan 
| prynnodd, 7 
Ysbryd glan.yw Duw ein lluniwr. 


Barnwr,Carwr,a chyſſurwr. 
I2 2.Nid 


2) 
2,Nid yw Duv Baim ar a welir. 
Daw drwy,'r cwbl a genfyddir. 

Yn y ddayar nid oes arall, 

Ya y nef vywchlaw pob-deall. 
5.Sdnam helynt,Sd2 am dynged, 

Sdn am adar, bwyſtfil pryfed. 

© dnam ddyddiau gynt neu gwedi, 
Sdn am Dduw yw 'r {wa 0 Glifei. 

1 hdd Bhnfadd Byfedd fonk, 
.Rhyfedd, edd,Rhytedd,Argl- 

Rhyfada medd pob Angel dedwydd 
Khyfedd wyti, medd dy ſeinQtiau, 
Ehyfedd hefyd medd dy eiriau. 

5. Khyfedd yn dy fab ath hunan, 
Khyfedd yn dy waithathamcan: 
Rhyfedd yn.y mor ar nefoedd, 
Rbyfedd wyt ynghalon pobloedd.. 

6. Khyfedd yn y ffarfafennau,” 
Rhyfedd yn yr holl blanedau. 

-Rhbyfedd wye ymhob: creadur. . : 
Rhyfedd iawn,nith wel pechadur. 

_ 9. Kbyfedd wyt, ag agos attom. 

Rhyfedd wyt ya gwilio drofom : 

Fhyfadd ! Pwy a all dy wadu? 

B65 y/2:{d, vad yw pawb.ith om 

| 98. TL 


—— — — > —_—— — ——— — 


(3) | 
8. Rbyfedd fywyd. Rhyfedd fiynnon, 
Rhyfedd wraidd,a Thad yſbrydion. 
Rbyfedd frenin y Teyrnaſoedd, 
Rhyfedd Garwr yr holl bobloedd. 
9. Rhyfedd hetyd gweled Dynion, 
Rhyfedd deillion abyddarion. 
Khyfedd heb adnabud Jeſu, 
Rhyfedd fod:rhai ith oganu. . 
i0.Rhyfedd oeddit cyn bod bydoedd 
| Rhyfedd pan ddarfyddo''r oefoedd. 
Rhyfedd oedd 'd anrhydedd cyntaf 
R hyfedd fydd dy glod ddiwaethaf.. 
fl 11. Rbyfedd wyt ya llunio angelion, 
Rhyfedd yndiddymmu dynion. 
Rhyfedd yn dy enwau rhyfedd; 
Rhyfead wyneb, Rhyfedd agwedd. 
12. Nid oes ddyna edwyn Dduwdod 
Ag ai cenfydd heb Ryfeddod. 
Nid dim Rhyfedl gida 'r Jeſu, 
Chriſt ſydd Ryfedd,Bydd iw garu. 
13.Gwreiddyn calon,DirgelDwyfrs 
Gweled Gwilied Gwaelod dynion; 
Mawr yw taſg y galon iſe], | 
Yn ymchwilio 1c Derchafel: 
4.BethywDuw(meddYawer enad) 
. Wip 


_ 
' Mae adnabod Duw 'n anghenrhaid: 


Neb nis cenfydd ar a lygrir 

Pawb ai cenfydd ar a gedwir. 
13.Cariad Diſtaw ydiw'r Arglwydd, 

Par, Anrhaethol,Dirgel, Dedwydd, 
Duw heb gis,heb ſwn,heb driſtwch, 
Dinewidiad, Hgb dywyllwch. 

26, Calon byd, yw Duw ej Hunan, 
. Ag oi ewyllys 1 daeth allan - 
Yr oedd Duw cyn gwneuthur vulle 
Oll ya oll ya lleawi *r holl le. 

| (bell, 


17. Ni wnaeth Duw mor byd o hir 
Fel rhyw {der yn gwneuthur pabell, 
Oad o hono, mae 'r Byd drwyddo, 
Ag yn vaig ſefyllyaddo. 

19. Paid a chwilio wrth dy feddw], 
Gwann yw ſyawyr ddynol drwſewl 
Ni cheir gweled Haul mewn tywyll, 
Ganol nos wrth olau canwyll, 

| (dynion 

19. Ond mae yſbryqd Duw mewn 
Yn datcuddio thyteddodion. 
Llei bo hwa, ar dys iw garu. 

Mae fo 'n eglur ddangos Jeſu. 
20,Roedd 


5 

20, Roedd goleuni Duw mewn'me- 
In Henafiaid oll yn eglur. ._ (ſur 
Ag maellewyrch Duw yr awran 
Fel y wawr bb tarddu allan, 

1. Mae caerſalem nefol hawddgar 
Ymrondiſgynar y ddayar. 
Gwilied dyn brotfefſu.y chwaneg 
Nag a gafodd.yn ddiddammeyg. 

22, Deall hyn, 6Gymro tirion, 
Deall hyn, a gwel dy galon. 

Deall hyh ar holl geltyddau : 

] Deall hyn a thyrd ir golau. 
| 22.Duw a wnaeth faith ſeren ſirjol . 
Adda cyntaf yn rhyfeddol. 

Ya yr wybren yn cyfatteb, 
Yn yr eglwys mewn doethineb, 

| Mae faith ysbryd D ow 

= 24. Mae faith ysbryd Duw tragwy- 

" Ar faith ſeren ynt derfynol. Tdd 
"E DrwynaturiacthDaw yw 'r Argiw- 

nfl Ar ſaith Blaned yot faith Arwydd, 

*nfl 25:Hynſydd hynod,Hyn ſyddeglur 

(wrth natur. 

Mai 'r gwir Dduw ſydd- Dduw 

A addolo.Dduw terfynol 


ME 


) 
A addola Arg] K- dd cnawdol. 
(fawr 
26. Delw Duw yw 's Adda erdh- 
Delw dyn yw 'r holl fyd tra mawyr. 
Delw 'r cythrael ydyw 'r pechod: 
Delw 'r ynfyd ydyw Gormod. 
27. Paid'a chwilio wrth dy ſynwyr. f 
Paid a thybio gwellhaw 'n chywyr. 
Paid a chy{gu, Dyma 'r bo1au. 
Paid a grwgnach, Dyma 'r blodau. 
23.Os gofynni, Beth | yw T Anian. 
A naruriaeth dyn ei Hunan ? | 
Pawb ath ettyb. Mai, Tin, Awyr, 
pwr, a Dayar fydd mewn natur. 
29. Nid rhaid +niwrth ynfydion 
Nad adwaenant moi pefnyddion. 
Cymrwa ddeall. Byddwn hyddyſg. 
Na ddirmygwn oddef a 
lau, 


3 ©. Chwilied dyn el holl Fra 
Chwaled ymaith i= feddyliau. 


Gwilied oudbc's oddiallai, 
Gweled I fddy do ei i bunan, 


(7) 


Lleuad « Mercurius 
Tr eſa at bhyny Venus 
Tr Haul « Mars 2 Jupiter x 
. A Saturn 8celer anblws. 
| 2. Mae ymhob dyn naturiol, - 
Saith PRO oe __ 
*| Ag yn cydweithio heb n 
| Gida* T Planedau nefol. 
LJ 3. Yriſaf ydyw'r Llewad. 
 Arneſafat ddayar-wlad: 
Cares ymmennydd pawb i gid 
> | Ynnewid fel — 
4» Mercurins y'w d aned, 
A bynod yw-ei cherdded. 
Hon yw'r y/zyfeint mewn dyn w= 
* $ Allais-gar yw iw chlywed. 
Eg wr _ ar 
yr Haul yn gyffur. 
- | Fel Jr roms ye 4 -irr7 "i 
y Mae > honyn nb dl yn natur. 
» | 6, Yell ra Aves 4 e Hliyfedd' 
o Yw:rBlaned ran bedwaredd. | 
Hwn ſy 'n rheoli 'r einices hon, | 
I | Fel2glonmewn corpholedd. 
K 6 A 


\ 


2.A Mars yw 'rbymmed ſeren, 
Mae hi vwch haul ya 'r wybrea. 
Mewm dynioa y Buſt tanllyd yw, 
Sy 'n rhwyſtro byw ya llawen. 
8. A Jupiter yw 'r blaned | 
Sy 'n cael 1 lle yn chwecked. 
Vn ddull abon yw Afs dya, 
Am dano £i hun meddylicd. 
9. Ar ſeithfed vchaf awyr 
Yw 'r Seren;Satwe laſwyr- 
Y Daueg o fewa corpws dya 
A hon fydd va mewn gwewyr. 
10. Dyn iw Canolfa tr hollfyd, 
Dyn o bob peth a grewyd. 
Pob petha waaed1ydd yaddo &, 
Mor, Dayar, Nef, a Bywyd. 
11. Mae clgyro dyn tel creigiau. 
Ai withi fel y firydiau. 
Ai gnawd fel dayar domlyd frivi, 
Ai chwanzanfel cyigodau... 
12. Ai wallt tel gwellt po tyfu, _ _ 
-Oi ffroen mae'r gwynt pa chwychy. 
Ag or tu fewn mac dwrathin, 
 Agdddiallanfelly. —-* 
43. Adwacued dynei hunas. . 


Aed 


Acd dya wy." Fu 


Os gwaa fe hynfe ft:dd ya {ivr 
Yn y creawdiwr plirlan 

v4. Aſtrogomyddion. cnawdel 
Sy n ſon Lo =—_ naturiol : 


por! (on yn-et rhyw nn gw, ; 


I5; Ni Dane * 00 aktaid) , 
Mo lunio Tt creaduriaid. 
NaSery nefddimond ifod 
Yn Syndod anifciliagd. 

15.Ond fel i bae _—_— 

Yn canfod : y canhwy us 
Agyno und anr DBuw cihun 
Ynghriſt heb wow a2 | 

17. Mae” r pryted ar B od 
peta rchod dd 
Heb ddea ond ceil1 
gan Dduy: ei hun i dattod. o_— 

18. Aidattod a xna''r: 

Ir dyn. a fynno"nebr "ped Fech 
_ iddo- i hun'ar, Dduw ai gvw- | 
Ni bydd.hwrn.caeth ogd 
19-blax'r Et y drallod.- 

Rn 3% 


: or 


| (10) 
Ar wybren mewn anghydfod. 
Ar i2r yn croefi 'r naill y ULall. 
Fe ddichon call i cymmod. 
©. Nid oes vn ya ſerennu 
Heb arall yni magu. 
Mae croes ddefnyddiau yn-gytiin, 
Ag oll yn va ynclymmu. 
28. Achofiedy Darllennydd 
Na farno gia y prydydd : 
Nes iddo ddeall ynddo'r gwaith, 
Arr ar ſaith tragywydd. 


Hwre wydaor ith dorri,o newydd 


gn niwedd dyreidi. 
Hwre air call, deall di. 
Hwre Daſg. Hwyr 3 dyſgi. 


T Lleued. 


Et ag eoraie 
- LJGw oerllyd ag anwaſtad. 
Haf Fa > Planedau” 
Ag Arglwyddes nos i ninnau- 

os G7 6: 274:V $27 *<.7 4 nn 
'2. Tanllyd ( medd rhai ) y_ br 


(tr } 
Ond bod moroedd a dayarlan 
Yn i boddi mewn cymdogaeth, 
Wrrth roi iddi ei gwlybaniaeth. 
2. ne ir Hal, os mare _ 
Ty wyll yw os ymgudd rhagddi. 
yYWyny F ymg = (dda. 
Haul. yw 'r Gwr, a hon yw 'r wreig- 
Behemoth a leuiatha. 
4. Ffdl a ddywed-weled ynddi, 
, Wra bauch drain yn i goſpi. 
Ond ei hun dan ddrain dayarol 
Sydd yn torri 'r Sabbath nefol. 
5. Brychau yn y lleuad hawddgar 
Ynt fel pyllau yn y ddayar. 
Ag nid oes gorph-heb e1 frychau, 
Ped fac*r vt, yr Haul ai piau. 
6.Dyma 'r Llenad'gennad gaingron 
Hal)lt ir blas, yn lliwio 'rſaffron. 
Yn-mynd drwy-'rarwyddionneto). 
Mewn.wyth diwrnod ar hugaiaiol. 
d. # 7. Tra'fo 'rHaul ya Symud dani, . 
Mae dau gorn i fynu1ddi: *. 
Pan fo 'r:Haul vwchlaw ei cherdded 
In, Mae 'r ddau gorn.yn troiiwared. 
8. Yn ei gwendid mae 'n troi atto, - 
K 3 - Ya 


— 2 — » 


(42) 
Yn ei chynnudd oddiwrtho. 
Er nad oes na chorn na chynaudd, 
Nar fath beth ir leuad newydd. 
9.Os cdch fydd blaennewydd-leuad 
Gwynt tymheſtloedd Hwde attad.. 
: . (canlyn. 
Os dit 'r corn, Glaw mawr ſy 'n. 
Canol tywyll atphair ddychryn. - 
10. Liygaid catha ddengys ichwi, 
Pap fo'r loer mewntr4t neu lenwi, 
Newid a wna 'r pethau lod, - 
' Sy 'ncytunoaichyfammod. 
| - (wydd 
11. Gwyr yr Hwſmon fod lloer ne- 
Ar y tir ai gwaithimewn arwydd, 
Ar yr awyr yatymheſthu, 


_Ary loerigiw ynfydu, 
12. Plant y Llewad 


Cenfigennus ag anhawddgar. 
13. Yo Dwfn babanod anghall. 
Cas iw ganddynt Iwyddiant arall.. 
, Fel yr Hin neu lanw 'r moroedd, 
Gwenu, Gwgu,llawn tymheſtloedd. 
| 4. Glas 


(13) 
6 _ et Miw, 2 chrwn et hwyneb 
oad df\ yn Nawn godineb. 


ur gwraeth, Aeliau crychion, 


4 | - Thymeibywy d 2g anfodlon. 

L. ''+ 9, Meddal ynt yn mynych fido, 
= X dyehry brynllyd. havd ; Sewytho. 
_ New ri meddwaidd fegur diog 


bp op yo” geiniog, 
4 16. DUTY nr blewe og byrrion 
l Fel y wear Hem: tr catnblion, 
1 Fely cacewn, neu 'r chwilennod 
MSch a uv. Hawdd 1 _ 
17:Nid' Tattoo; roefoedd, 
y Gweithiwr diriew! ydoedd.- | 
Maebarr rhyngddynt a pharadwys, 
Cnawdol ydynt ag anghymmwys. 
19. On: ddaw 'reneidiau truatn 
Yn y byd iw gwaduei hunain, 
Ag 1 dorri drwy naturiaeth, 
Nid oesjddynt iechydwriaeth: 


Mercury. 


Ercary fydd fych ag oerllyd. 
"ME ymrol ir let ya ddiwyd, 
Mam- 


Ss 


(14) 

. Mammazeth _—_ ag ymadrodd, 

Ar cytriftwyr ai haddolodd.-- 
2: Ynddi ci hun, hi helpa ddynion, 
I ymddwyn yn ddoeth yn fiyddts. 
Ond os Saturn neu Mars waedlyd 
Airheola, Mae hi'n ynfyd: 
2. Yao mac hi'nennynrhyfe), (rel. 
Ymchwydd,gwaed,ymryſon,cwa- 
 agyncammu} u vnion, 
Wrth vnioni pethau ceimion, 
4-Ond os Jupiter a hithau 
A gytunant ar amſerau. . (rwch, 
Mae 1aith deg, a mwyn hawddpa- 
' Ya troi heibio lid a thriſtwch. © - 
| ; | X | (mus, 
5.Mae plant hon yn ddynion grym- 
Gwineu ynt, ag anwadalus. 
Vchel-lydanyw ei talcen, 
Hir eibyſedd, Barf deucuwen. 

6. Llygad teg,a gwetfus denau 
Breichiau hirion, Hwy e1 tafodau : | 
Lladron neu farftandwyr ydynt, 

A chwedleugar hwylgar helynt. 
9.Chwiliollawer,rhodio griedyde, | 
Cyfrwys,Hyddyſg,ymbob defnydd 

| | aig 


byn & I dog 
Ag yn ery myaog, _ 
Welithiau yn ymddadlau 'n gefnog:- 

8. Cario'chwedlau yn ymffroſtgar, - 
Megis doeth, ond nid ddeallgar.- 
Fel yr eppa, fel y milg1, 
Gwiwer a phryt coppynidifri. 

9. Fel y wengci neu EYarnog, 
Fel y ddafad'gida 'r Uwynog. 

Fel y-wennol ſ{arph a'phiogen, 

Fel morgrugyn a gwenynen: (eth, 

10. Da yw ganddynt hwy ddewinia-- 
Hoffant lawer drwg yſy waeth. 

Rhaidir ery mynnant fywyd): 

pdyſgu tewi; Goddef adfyd. 

11. Bod yn dynn ymhob daioni- 

Er maint gweiniaeth y cwmpeini;. - 

Ag ymgadw rhag cwmnhiaeth, 

(waeth; 

Neu-ni allant: end mynd waeth= 

__ * (foedd 
12. Rhaid ir rhain cyn mynd ir ne 

Ag i bawb ymyſg y bobloedd. 

Fod fel plentyn bychan gwirion, 
Gwael diniwed ymylg dynion.  - 
K.5 VErtgr 


(16) 


F enxs. 


1:4 Fren oer yWw Venas dixion- (long; 


wlyba gloyw yo lichio 'r ga- 
nllony du Mary rybelgar wddgar. 
Fel gwraigedooth, aigs yn ha- 


2.Scren. ddydd:Mae 'r haul iw ffafrio: 
Ni fyan Yexwefod oddiwrtho. (dal: 
Mammaeth cnawd a braſder cnaws - 
Arian difglair.Grifial-nefol.. 
3. Plant dan Yeaw,pyniondigrif,. 
Llawen, Hawddgar ag annitrif :. 
Caru cerdd, chwerthinog, anllad, 
Gwych e11lais, a da ei harogliad. 
4-Melya wallt. Wynebau crynnion;, 
Cydnerth gyrph a.ilygaid llawnion, 
(naſgar- 
Mwynaidd, Gweddaidd, Cymwy- 
ymadroddus a chymdeithgar. 
5, DyBion llonydd, anghyfreithus.. 
A difalais tacchis trefnus, 
Neu ſegurllyd a diofal, 
Mewn tafarnau-aflan gwammal; 
6. Maent yn debig r.cwn-manaf, 
&gir Teirw ar geifr yofyttaf, No 
CL: 


17) 
Fel ewnniingod nen betriſer 
Fet aderyn td neu glomen. 
7, DrWy naturiacth beach odidog;. 
Hylaw hwylus hael a Ha e- Ha 
Ond heb:ddoft'r galon ofer 
N chane fyned ir vehelder; ' - - 
(cnawdol 
3, Gwelent frynted yw chwant 
Gwenwyn melys; frwgwr diafol, 
Rhaid yw Maddy elwant yo fuan 
Neu fe ladd yr nai tran. 


Hant y pedwerydd. 


1. Mawr yWw 't Haul.y Blaned freiniol! 
 Poeth a ſych yn trot 't yTanol, 

Yn tymheru 'r holl Blanedau. © 
Yn bywhau holl ddayar bethau. 

2. Bywyd mawr, a llygad ocfoedd, 
Chwithwr natur, Wyneb nefoedd : 
Twymnwr mwynaidd araf uyiryd, 
Heb vn payer n wetwynllyd, 

3. Calony Byd: Cynnesodiaeth. 

(goriacth, 


Plentymu 


Mewn vndydd mae 'o lawn rha-- 


18) 
Plentyn ow eni beyhydds 
Hun nag Adda, Arglwydd tywydd. 
Ped fae mhellach,fe ddoe filerdod- 
ed fae 'n nes, fe loſgai ormead : 
Duyw ai plannodd yo y canol, 
Mewn doethineb anherfynol. - 
5. Mae fo 'n canfod calon dayar (gar 
Yn troi 'r pridd yn atr rhy hawd - 
Yn lle'rgalon.mae fo 'n trigo ' (go. 
Drwy.'rArwyddion mae fo 'n drin- | 
6, Llygad dehau 'r byd gweledig, 
Cyſgod yr haul Dirgeledig. 
waltlicu yngbudd ynghlipsy lleuad 
Ynddoe!t hun heb fawr newidiad, | 
-.ond pan oeddChriſtJeſu'n dioddet. I} 1 
Fe ymguddicdd Haul yr hot! nef. "- 
Am na bu mor faith ddioddefain, , 
Ag ni bydd yn amſer Henaint. 
9.:Tri Haul weithiau fu ar vawaith,, 
Vn or tri oedd wir Haul perffaith, 
Yn diſgleirio ar gymylau,, 
Yn cenhedlu ei gyſgodau. _ 

g. Plant yr Haul. ynt vchelfeddw]; 
Codi a wpant neu poll r cwbwl : 
 Chweanych cjod a dattoed-clymman 

| Cary: 


— as So ond... as 


(9) | 
Caru ei gwlad, x... NEW el geiriau.. 
10, Doethion ynt « ary teyrna- 
Yn dyfaiſio 1|esir bobloedd. 
Gwattad ynt a dianwadal, 
Fel yr Haul heb hofh dial. 
11, Hoff cael, a bodlon colli. 
Dwyſion dirgel yn ymlenwi1. 
Geiriau byrrion, Hawri awdurdod, 
Mawr et meddw},hawdd ei cydjmotl 
12. Neu fonheddig thwd-aniolchgar: 
Ffol afradlon-a thafarngar.. : - 
Mclyn walle yn moeli'n fuan,. 
| Barfog, corphol, dwfn ei amcan. 


13.Fely Mew, neu bwrdd yn-gwibio, 


Neu bryfeanwyl yn difgleirio..- 

Fel y patin na fynn mor ammarch, . 
Felyreryr, fel yralarch: - 

14.Ond er vched yweinatur,. 

Rhaid iw dioddefcur a:dolur. 

Nid oes-vn orirhain gadwedig, 

Ond a wneir yooltyngedlg, 
15. Nid ymoſtwhg heb dorr calon. 
' Nid torredig heb ofalon: - -; 

Nid gofatus ond wrth-ganfod 

Enaid 


- — 
— — 


hforlewn [6 bechod. 


i 7 | 


Enaid 
16. IS 


"iu 


Arsfych ebook ydyw 
MEz.2 nahyria ydigterchwerw 


Mears yw "Ay ſy'n Idd y digton- 

. Trom, * Adios: yw,a chreulon. 
2. Cdch ei Iiw. ynllvnio Rhyfel's - 

| Nibydd Mats nai aura Uk dawek - 
Digio 'n fuan, Wyneb = 
Ag er DL nid. ya or 


2. Di: yw wallt ; a Ih 


fayhol Am waed y 

©Yrol « arfin yd 7dyn yar, 

Caled ci-helyne.. 

> le, eyes ond yn fuan.. | 1 
Torr arm yw el MCcan, 4 

|  Ymyſgdynionnidbywiaccact - 

'B Nebus T1084 —_— $$ 


Ly 


21 

5.Dychryn pahloedd,Cryfdernatur,, 
Iw gelynion.nid ocs gyflur- | 
Stomog ddrwg, allygaid llymion: | 
Yn argettio- tanilyd. goron.. - (ftaw:; 
6, Chwimwth.& hwac ir brodyrdi- | 
Gwcll law goch(medd ers) nar 
Buan-i dyſg bob-celfyddyd(waglaw: 
Er 1 bod yndanllyd ynfgd; + 
7. Fel yr cirth ar teirw gwylltion,, 


A chymeryd ganddo i diſgu, 
Yn ddioddefgarag yu dirion, 

— Danyr acyn early goron)/  . -- 
. - 3-26 Topiter... 


— 


(22) 
Twpi Fere 


r. J#piter {ydd with a gwreſog. 
Ftyrfdra patur, Ffynnow g 0 : 
Gan ei phlant mae wyneb firiol : 
Tafod teg ; ymddygnd pronnnel : 
| . r.. 

2. Gwyngoch agwedd.- a ok 
Llygaid mawr.Gwallt teneu glaſwyr 
Bartan urych Blecnddenncas hirion 
| BuandJeru.. 'Buan dirion. 

3.Yn y byd fei mynych godir. 
Swyddau iddynt a gynnygir. 

Plant4.a waant; a gweled gorwyr. 
Prydferthynt a llawn o ſynwyr. 
4.Mawrei meddwl. Hawdd i gwrido 
Mae 'r diolchgar yn cwilyddio- | 
Da-wrth dlodiona gofalus 
Am<eitylwyth; a: chariadus: 
5.Llygaid gleiſion, talcen vchel. | 
Thee a chyfiawn heb ymrafael. 

ardd'mewn llawer peth naturio],. 

Er nad ydynt etto ysbrydol. 
6.Fel y Defaid;fel; yr ychen, 
Fel y carw, ag tely;golomen, . _. _. 


Fet: 


(23) 
Fel yr Eryr,ar ciconia, 

Fel yr Jeir,yw 'r dynton yma. 
7.A gwir yw nad mettal nefol 
Yw plant Jupiter uaturiol _ 
Rhaid yw adnewyddu ysbryd 
| Ei holl feddw], os cant freyd. 


Saturn. 
1. Ocra ſych yw Saturn | 
 Mamfacth y meddyliau dion. 
Pladur jam, yo lladd llaweroedd. 
Gwyrddlas wenwyn. Bygwth fydo- 
2.Da i bod hi-mhellaf vchod, (edd- 
Ar Ser eraill yn i gorfod. | 
Duw ai cododd hi yn vchat,:_ 
Am mai hon yw 'r vn greulonaf. 
3.Dynion pruddion yw plant Saturn. 
Calongaled fel yr aſgwrn. 
Hir yu dyſgu,Craff ya cofio. 
Pobloedd unig yn neilldno.. 
4.Dewr ei talcen. Llygaid trymion, - 
Nos aneſmwyth, Dydd a "__ 
ys | cuS$, 
Breuddwyd ofa cythreuliaid gwang 
Gwyth1 


24) 
Gwythi —_— Chwydd afiachus; 
5. Wyneb citlgrich, Aecliau-vchel. 


Gwceflau tew1on. Rhagrith dirgel. - 
Parod waedwylit yn ol 


Ai wo yoad nog el 
A Da ADE dynt gael pe Er. 
helpa 1SaulT Coos. omp 


8.Prin yn rhoddi wedog,: 

Ag eidd —_ =_ 
_ Caspriodiag - enfodion.” 

- Gelyn ee Tobey pen 
g.Elygaid bychain-ar i wared;, - 
Calon ſtir yn- offi typged. 

Maent fel-eirth a chwn. a chachod, 
Fel y ſcirphr ag fel mod. 

1.Llyffaint daft dion, + 

Tyrchaw dryar: 'Dybion blitifor.: 
er cynddrwg ei naturiaeth. 
kelp fydd mewn Ailenedigieth: 


11.'Trot 


[ 


Ol 


TEE © ED'S; 
rs. Troi anifail yn ddyn gweddaidd 


Anhawdd yw,athaſg ryfeddol; - 
Hyn a 4ll y Gais tragwyddol. = 
12.Ond er bod y pocnay mwyat. 
Ir rhai ſydd or natur waethat: 

Os troi wnant at Dduw yn faan; 


ymyſg ſeinQtau bydd ei cyfran.. 


r. Wele, Ddyn ben gair ith belpu: 
Os edrychiar i fyna, of 
Ar {er Duw, neuilawr ar ddynion,, 
Wete Air im holl gynidogion. 
2Rhaia ddwedant fod y ddayar:. 
yn troi beynydd yo olwyngar. 

Eraill mai 'r Haul ſpdd redegog;. | 
Ar ddayaren.yn ddiyfſpog. Ke 
3 Ond y gwiryw hy»: Decitwch. 


Chwiannoethiondoethion dyſgwchr 


Fod y ddau a phob creadur, 
yn ymſymud yn. ei natur; = 
4 Nid ocs Dim nad ydyw 'n yigog;. 
Ond yr Arglmydd' HoDallnogr ' © 
Mae 'r hol ddayar mor a nefoedd :-- 
yn rhoi tr0cau yn ei lecedd:. 


Neu droi diawl yn angel fanttaidd, 


- _ —_—— — - — 
————— ————————— ——c______—_© 


$5 Fel 


26 
5 Fel m—_—_ ad 0. _ olwyn 

yn y dirgel y mae'r cychwyn, 

Macnt Ta Mr ar & beynydd, 

ya wynebu 'r nailli gilydd: 
6 Anrhacthadwy yw 'r ddoethineb- 

Ai our oll yn wyneb wyneb: \{ 
A rhyfeddol yw 'r cadernid 

Sy n1cynnal yneirhydddid : 
7Rhyfedd rhyfedd yw 'r Goruwchaf: 

Ai gwnaeth oll or Dim Dim lleiaf: 
Pleſer Duw oedd ffynnon oefoedd 3 , 
Dim ond Gair a-wnaeth y bydoedd: 
8 Dyma 'r Gair drwy'r byd a glywyd 
Dyma 'r Gair yn gnawd a —_ 
| wyd 5 

Dy ma *r Gair a weithiodd gyntaf : 
Dyma 'r Gair a farn ya olaf; | 
9g Nid yw hyni gyd ond dechrauw 
Bychan ddattod rhyfeddodau. 

I adnabod y ſaith ysbryd, 

Yn oen Duw a ninnau hefyd. 
10.Dosdi-mlaen fy mrawd, allwydda 
Yn eglurach yſgrifenna. 
Oad na phwyla ar y doethion 
Ag nag ofna rwyſtrau dynion, 


Ar 


27) | 
1. Ar adyfade$0734 hoffant boeri 
Pob gwaith da a gaiff i groeſi: 
Maent yn cablu 't peth ni welfont: _ 
Ag yn llygru'r hyn a wyddont. 
12.Ond dydd mawr yn awrawawria 
|; Ar boreugwaith a ddiſgleiria; 
Er can ceiliog trwm yw 'r ſyrthni: 
Ond yr Haul a wnaichwi godi: 
13. Nid yw hyn dros hyn o amſer 
Ond pen gair:Mae 'n eifiau lawer: 
z | 1agoryd pyrth ffurfafen, 
Ag 1 ganmol Duw yr wybren : 
14. Dim o newydd:Ond hen bethau 
Pethau dyfnion vwchlaw geiriau :' | 
Rhaid cael blodau,cyn cacl addfed: | 
Rhaid yw croppiancyncaelcerdded © 
| 15. Nid wyht yn ympgyſtadlu, | 
A neb yma wrth ſcrifennus © 
Dymadertyn y Blanedau: - 4] 
Ofna 'r hwa:a1 piper olauz | 
16, Nid:y Ser yw 'r-vnig Deſtyn, | 
dz Chwilia'r Galon ar Gorchymyn. | 
Tyrd oyibryd y byddiffaith 2 
Ir:Baradwys beraidd berffaith. | 
17.Gwacki(meddi)nidwi'n fy 
WE - 'Codi 


| ——C— —— 
ann th, — —_—__———— __— 
ea =— lus — 


ol JJ Yor 


- Tas) 

Codi Trenaid ar i fyriu. 

Vwchlaw 'r ddayar ar phnedau 

Beth a waaf? .cyn dyfod angau. 

* 18.Dosi mewnitidy Hunan, 

Dos at Dduw oddi yno allan, 
Allan oth naturiol wyllus, 
Ag o ytbryd bydg . 

19, Na chawedrych am ddiddanwch 
Ya y byd, enddioddef driſtwch. 
Toan ar wddt Tonnau yn waſtad, 

:Ond ynghriſt mae cyſior cariad, | 
20. Hyay yw, ya yi{bryd Jeſu, 

Dilyn hwa a dos i fynu. 

Os canlyni dy Hun-yibryd 

. Caawdol, nid ces abaith by wyd. 

21. Rwyti 'acaclRhybuddionlawer, 
Mewn canghinedd ag wewn am(er, 

Drwy þregethau « thrwy tyfrau, 

A thrwy ryiedd mewidiadau. 60 3 
22.Duw inhelpu, Daw cacu 
un {arwid-an diddaen: -. - 
aw nid gy. yno tundly $5 

Ond gyae'rdallarbyddir cyndyn. 

23- Bath: dd wiaid .4aror Brophy d 

Kory Cerſtwch C 


(29) 
Ceiſiwch Dau a weaath ſaith Seren, 
Liuniwr Orion ar Serſofe afex. 

24. Betha ddy wad =_ 


Mawr yw Du [y * 3h 
Ar Pleiades ag Arduras, 

A ſtafelloedd dehau Venue. (wrtho 
25. Beth a ddwedodd Duw Jeb 
Fyngwas Jeb, Teay Sire a ganrande. 
Dangos Ple 'r 06d Jobyu darn, 
Pan olfacnaiai i dddyarlan. 

26, Pan gydganodd Ser Angelion, 
Pan ganfuont wathian mawripn ; 


A ſtafelloedd y galeuani, 

Ar dwyoemngt ya yengodi. ( edd 
27.PWy yy : ue gn 
Croth yr if Flt pebocddd. 

A adwaeaeſt di 

Yr holl maſt ren al ; Inaxgylchiad. 'Y 
28. Rhwyma ma di h frydwch Ebryll: * 
Neu gais Matapddymman erchyll 
Dive ſych-yn amſer gayaf : 
Deall Mazzarothyn gyntat. 
29. Mae. ArFyrus ai holl feibion 


Vwchdy law di(gx galon)- 
:Qnid yat, pos | gwmwl 


Troi 


- ny pou yn ol FR: teddwl. 
Fr di (Jo ob) ir aide ar taranau 

Fd a dytod wrth dy-eiriau. 
Pie! ir wawr ddiſgleito 'n eglur 
A dilladu 'r byd-yn bybur- (ddoran | 
31. Ehang ydyw 'r mor. Gwna + 

Par dtiddo arbed tonnau. ' 
Neu wafcara gwmmwl droſto, | 
A gwna'r niw] yn Rhwymyn iddo. 


3 2.. Nid pkiloſophydd ly'n gofyn | 


 (gwanddyn, | 
-Ond 'Ilais- Duw ſy 'n gwahadd 
T ymofyn am ryw bethau, 
_ Drivy ddwfnnaturyſ! _ 
33-Pamilloſgi ran or | 
 Sydd yn Sda am neat nat 
Qawyc wontran'fo dyigettos s 
| Ouye alygnceach. 
PN Lk GM. 
T on | tr. 07 2 "PIP 
"ar. RTIVIs +119 ITC} 6 
4 *235 0 rl ae; $9 ia NI 4 17Y 1 
"TOKEN, 6s 


T1022 2 E740 LTL91G TS Jv BUY S 


Ca LLYFRELYL | 
' SLMEDLAETHOL , 
| cvury PAM 


—_—— 


| FJaAm y printiwyd y Gin yma?- 
—.Cymer atteb, ag na farna. 
Rhaid.ir dalent gael i harfer 
Er i bod ynchwith gan lawer. 
2. Gwych er hyn-gan Gymro tirion- 
Gael drwy gerdd wirionedd Gyſlon 
Gwagel (yn nehau. barth) watwor :: 
Gwynedd,Gochel Golli 'r Tymmor | 
3. Trafo amſer, gwell yw printio 
| Ygwirionedd, nai lechguddio. 
Gwir ſydd yma, a Dyfaderau, 
| Nid cynhayaf opiniwnau. 
4. Wrth gopio, mae cam ſaerifen. 
Felly 'r meddwl ſy 'n camddarllen 
Dyma 'r atteb pam y printiaf, 
Os drwg genit, Danfon atraf. - 
5. Vnwaith ettogwel a Gwrando: 
Na ddirmyga Dduw ith lunio. 
Mae Dy fnderoedd creadwriaeth 
Vwch law bywyd dy farwolacth 
"| 6. Ond oscablu, Siſta], grwgnach | 
A wna rhy w ddyn gwan gwag afiach {| 
"Gadewch iddo, Ni allwn wrtho, 'Y 
Diwrnod Jeſu ai goleuo.. Amen. | 


